WikipediA 


Wikang Kastila 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Kastila o Espanyol ay isang wikang Romanse na 
nagbuhat sa Espanya at ngayon ay ang pangunahing wika 
ng Amerikang Latino. Sa Espanya at ilang bahagi ng 
Latinoamerika, ito ay kilala din sa tawag na “ Castel lano” 
o "Kastelyano" na tumutukoy sa rehiyon (o lumang 
kaharian) ng Castilla (Kastilya) sa Espanya, kung saan ito 
nagmula upang linawin mula ibang mga wika ng Espanya 
(tulad ng Galisyano, Baseo, at Katalan) at ng 
Latinoamerika (tulad ng Quechua at Guarani). Sa mga 
bansang gumagamit nito, Espanyol ang tawag ng ilang 
bansa ngunit sa iba naman mas madalas ang paggamit ng 
eastellano. Castellano ang tawag rito sa Arhentina, Tsile, 
Peru at Urugway. Ilang pilologo ang tumatawag sa 
Kastilyano kapag bumabanggit sa wika sa Kastilya noong 
Gitnang Panahon at Kastila sa makabagong porma nito. 
Ang Kastelyano ay maaari ding subdiyalekto ng Kastila 
na sinasalita sa Kastilya sa panahong ito. Ito ay may serye 
ng pagkakaiba sa pagbigkas na naiibang Kastila 
halimbawa rito ang Andulusia o Aragon na kung saan 
sila'y nagsasalita ng ibang sub-diyalekto. Sa madaling 
salita, Castellano sa pambansang pananaw; Espanyol sa 
pandaigdigang pananaw. 


Mga nilalaman 

Klasipikasyon 

Ponolohiya 

Talasalitaan 

Distribusyong heograpiko at mga diyalekto 

Mga panghalip Tagalog sa Ingles at Kastila 

syon -> tion/sion -> eion/sion 

dad -> ty -> dad 

ismo -> ism -> ismo 

ista -> ist -> ista 

iko -> ie -> ieo 

isasyon -> isation -> izacion 

o -> eian -> o 

te -> t -> te 

yal -> ial -> ial 

wal -> ual -> ual 


Espanyol, Kastila 

Espahol, Oastellano 


Pagbigkas 


Rehiyon 


/espa 'pol/, /kaste 1 Aano/ - 
/kaste' jano/ 

Mga bansa at teritoryo 
na gumagamit ng 
Espanyol: 

Argentina, 

Bolivia, 

Chile, 

Colombia, 

Costa Riea, 

&= Cuba, 
m'm Republikang 
Dominikano, 

Eeuador, 

El Salvador, 
Equatorial Guinea, 
Guatemala, 
Honduras, 

|-| Mexico, 

Niearagua, 

Panama, 

Paraguay, 

| | Peru, 

Puerto Rieo, 
Espanya , 

Uruguay, 

10 Venezuela, 

Western Sahara 
at may kapansin-pansing 
bilang ng populasyon sa 
| Andorra, 
n Belize, 

Gibraltar, 

Pilipinas, 

at ng 

■ Estados Unidos. 































ulo/ro -> le/re -> ulo/ro 
ya -> y -> ia 

titik + yo -> letter -> earta + io 
titik + a -> letter + e -> earta + a 
titik + o -> letter -> earta + o 
kataliwasan 

Tingnan din 

Mga sanggunian 

Mga panlabas na link 

Klasipikasyon 

Ang wikang Kastila ay myembro ng sangay na Romanse 
ng Pamilya ng mga wikang Indoeuropeo at isa sa mga 
wikang nag-ugat sa Latin. 

Ponolohiya 

Madaling maiaangkop ang ponolohiya ng Tag alog sa 
Kastila. Gayumpaman, ang mga sumusunod ay ang ilan 
sa mga pinakamahalagang pagkakaiba: 

(base sa Wastong Pambalitang Kastila ng Mehiko) 

■ Ang eu ay binibigkas na /ew/ at hindi /e-u/ o /yu/: 
euearistia /ew-ka-ris-thya/. 

■ Ang giie at giii ay binibigkas na /gwe/ at /gwi/: 
Arguelles /ar-gwe-lyes/, pinguino /ping-gwi-no/. 

■ Hindi binibigkas ang h, maliban kung kasunod 
ng e: historia /is-tor-ya/, pero eoehe /ko-tse/. 

■ Ang ng ay binibigkas na /ng-g/ at hindi /ng/: 
ingles /ing-gles/, tango /tang go/, tritanga 
/fri-tang-ga/, singapur /sing ga pur/. 

■ Magkasintulad ang bigkas ng v sa b at hindi ito 
binibigkas nang /v/: voluntario /bo-lun-ta-ryo/. 

■ Ang w ay maaaring bigkasin na /v/ o /gw/: 
Walhala /val-a-la/, whisky /vis-ki/ o /gwis-ki/, 
watle /va-fle/ (karaniwan sa mga salitang-hiram 
lamang; hindi ito katutubong titik) 

■ Ang z ay hindi binibigkas na /z/, kundi bilang /s/ 
(o /th/ sa hilagang Espanya). 


Mga katutubong Pangunahing wika a : 
tagapagsalita 45C)M- e. 400 
millionPM 4 ] 

Kalahatan a : 400-500 
m i I y i o n IZ] 

a Lahat ng mga bilang ay 
humigit-kumulang lamang. 

(nawawalang petsa) 
Pamilyang wika Indoeuropeo 

- Italiko 
- Romanse 
■ Italo-Kanluran 
- Galoiberyo 

■ Ibero-Romanse 

■ Kanlurang Iberyano 

■ Espanyol, Kastila 

Sistema ng Latin (Halaw sa Kastila) 

pagsulat 

Opisyal na katayuan 
Opisyal na wika sa 22 mga bansa, 

Nagkakaisang mga 
Bansa, Unyong Europeo, 
Organisasyon ng mga 
Amerikanong Estado, 
Unyong Latin 

Pinangangasiwaan Asosasyon ng Mga 
(regulado) ng Akademya ng Wikang 

Kastila (Real Aeademia 
Espahola at ng iba pang 
21 mga akademya ng 
pambansang wikang 
Espanyol) 

Mga kodigong pangwika 


ISO 639-1 

es 

ISO 639-2 

spa 

ISO 639-3 

spa 


Hindi likas sa wikang Kastila ang mga titik k at w. 


Talasalitaan 



Espanyol 

Tagalog 

Pagbigkas 

mundo 

mundo 

[mun-do] 

eaneion 

kanta 

[kan-syon] 

teletono 

telepono 

[te-le-fono] 

agua 

tubig 

[ag-wa] 

tuego 

apoy 

[fwe-go] 

libro 

libro 

[li-bro] 

lapiz 

lapis 

[la-pis] 

easa 

bahay 

[ka-sa] 

eama 

kama 

[ka-ma] 

vida 

buhay 

[bi-da] 

papel 

papel 

[pa-pel] 

eoeina 

kusina 

[ko-si-na] 

padre 

ama 

[pa-dre] 

madre 

ina 

[ma-dre] 

nino 

lalaki 

[nin-yo] 

nina 

babae 

[nin-ya] 

eomida 

pagkain 

[ko-mi-da] 

grande 

malaki 

[gran-de] 

pequeno 

maliit 

[pe-ken-yo] 

noehe 

gabi 

[no-tse] 

manana 

umaga 

[man-ya-na] 

dia 

araw 

[di-ya] 

mes 

buwan 

[mes] 

Enero 

Enero 

[e-ne-ro] 

Febrero 

Pebrero 

[feb-re-ro] 

Marzo 

Marso 

[mar-so] 

Abril 

Abril 

[ab-ril] 

Mayo 

Mayo 

[ma-yo] 

Junio 

Hunyo 

[hun-yo] 

Julio 

Hulyo 

[hul-yo] 

Agosto 

Agosto 

[a-gos-to] 

Septiembre 

Setyembre 

[sept-yem-bre] 

Oetubre 

Oktubre 

[ok-tub-re] 

Noviembre 

Nobyembre 

[no-wiem-bre] 

Dieiembre 

Disyembre 

[di-syem-bre] 

porque 

kasi 

[por-ke] 

pero 

pero 

[pe-ro] 




Distribusyong heograpiko at mga diyalekto 


Ang Kastila ay isa sa mga wikang opisyal ng United Nations, Unyong Europeo at Unyong Aprikano. 

Ang Mehiko ang may pinakamaraming tagapagsalita nito na nasa brlang na 100 milyon. Ang sumunod ay 
ang mga bansang Kolombiya (44 milyon), Espanya (41 milyon), Arhentina (39 milyon) at Estados Unidos 
(30 milyon). 

Kastila ang opisyal at pinakamahalagang wika sa 21 mga bansa: Arhentina, Bulibiya (koopisyal sa Ayma ra), 
Tsile, Kolombiya, Kosta Rika, Kuba, Ekwador, E1 Salvador, Espanya (koopisyal sa Katalan, Galisyano, at 
Basko), Guwatemala, Gineang Ekwatoriyal, Honduras, Mehiko, Niearagua, Panama, Paraguay (koopisyal sa 
Guaranr), Kanluraning Sahara, Peru (koopisyal sa Quechua at Aymara), Puerto Rieo, Republikang 
Dominikano, Umgway , at Beneswela. 

Ito ay mahalaga at ginagamit, ngunit walang opisyal na status, sa Andorra at Belize. 

Ito ay ginagamit ng karamihan sa mga taga-Hibraltar (na inaangkin ng Espanya), pero ang Inggles ang 
nananatiling tanging opisyal na wika ng kolonya. 

Sa Estados Unidos—na walang kinikilalang tanging opisyal na wika—ang Kastila ay ginagamit ng 3 A ng 
populasyon nitong Latino. Ito rin ay pinag-aaralan at ginagamit ng maliit ngunit mabilis na lumalaking 
bahagi ng populasyong di-Latino nito bunga ng pag-usbong ng negosyo, komersyo, at politikang Latino. 

Ang Kastila ay may mga tagapagsalita rin sa Netherlands Antilles, Amba, Canada, Israel (kapwa Kastila at 
Ladino o Hudeokastila), Kanluraning Sahara, hilagang Moroeeo, Trinidad at Tobago, Turkiya (Ladino), at 
US Virgin Islands. 

Sa Brasil, kung saan ang salita ay Portuges, ang wikang Kastila ay nagiging pangalawa o pangatlong wika 
sa mga kabataang estudyante at propesyonal. Ang popularidad nito sa bansa ay dahil na rin sa maraming 
pagkakahalintulad ang dalawang wika at pati na rin sa halos lahat ng karatig bansa ng Brasil ay Kastila ang 
gamit. 

Sa Pilipinas, kung saan ang paggamit nito ay bumababa ng husto sa mga nakalipas na dekada, tinanggalan 
ng opisyal na status ang wikang Kastila noong 1973. Bagamat tadtad ng katutubong salita at Inggles ang 
mga wika sa Pilipinas, nanatili pa rin ang Kastila sa wika tulad ng sistema ng pagbibilang, pananalapi, 
pagsasabi ng oras, ng edad, atbp. Pati ang sistemang kalendaryo ng Pilipinas ay isang bersyon ng Kastila. 
Gayunpaman, ang natatanging kryolyong Kastila-Asyatiko, ang Wikang Zamboangueno o Chavacano ng 
Zamboanga at Wikang Caviteno o Chavacano ng Cavite, ay ginagamit ng 292 630 mga Pilipino (senso ng 
1990) sa ilang rehyon sa isla ng Mindanao at sa isang rehyon sa kalapit-timog ng Maynila sa isla ng Luzon. 
Ang ibang mga wika sa Pilipinas ay naglalaman din ng maraming hiram na salitang Kastila. 







Mga bansang may mga populasyon ng mga Hispaniko 

Alphabetieal Order 

Btlang ng mga tagagamit 

1. Alemanya (410,000) 

1. Mehiko (106,255,000) 

2. Andorra (40,000) 

2. Kolombiya (45,600,000) 

3. Arhentina (41,248,000) 

3. Espanya (44,400,000) 

4. Aruba (105,000) 

4. Arhentina (41,248,000) 

5. Australia (150,000) 

5. Estados Unidos ng Amerika (41,000,000) 

6 . Austria (1,970) 

6 . Peru (26,152,265) 

7. Bagong Selanda (26,100) 

7. Beneswela (26,021,000) 

8 . Belize (130,000) 

8 . Brasil (19,700,000) 

9. Beneswela (26,021,000) 

9. Tsile (15,795,000) 

10. Bulibiya (7,010,000) 

10. Kuba (11,285,000) 

11. Bonaire (5,700) 

11. Ekwador (10,946,000) 

12. Brasil (19,700,000) 

12. Republikang Dominikano (8,850,000) 

13. Curagao (112,450) 

13. Guwatemala (8,163,000) 

14. El Salvador (6,859,000) 

14. Honduras (7,267,000) 

15. Ekwador (10,946,000) 

15. Bulibiya (7,010,000) 

16. Equatorial Guinea (447,000) 

16. El Salvador (6,859,000) 

17. Espanya (44,400,000) 

17. Niearagua (5,503,000) 

18. Estados Unidos ng Amerika (41,000,000) 

18. Paraguay (4,737,000) 

19. Guwatemala (8,163,000) 

19. Kosta Rika (4,220,000) 

20. Guyana (198,000) 

20. Portoriko (4,017,000) 

21. Guyana Pranses (13,000) 

21. Urugway (3,442,000) 

22. Hayti (1,650,000) 

22. Panama (3,108,000) 

23. Hapon (500,000) 

23. Pilipinas (2,900,000) 

24. Honduras (7,267,000) 

24. Pransiya (2,100,000) 

25. Israel (160,000) 

25. Portugal (1,750,000) 

26. Italya (455,000) 

26. Hayti (1,650,000) 

27. Canada (272,000) 

27. Rusya (1,200,000) 

28. Kanluraning Sahara (341,000) 

28. Moroeeo (960,706) 

29. Kuwait (1,700) 

29. United Kingdom (900,000) 

30. Kolombiya (45,600,000) 

30. Hapon (500,000) 

31. Kosta Rika (4,220,000) 

31. Italya (455,000) 

32. Kuba (11,285,000) 

32. Equatorial Guinea (447,000) 

33. Libano (2,300) 

33. Alemanya (410,000) 

34. Mehiko (106,255,000) 

34. Kanluraning Sahara (341,000) 

35. Moroeeo (960,706) 

35. Canada (272,000) 

36. Niearagua (5,503,000) 

36. Tsina (250,000) 

37. Olanda (17,600) 

37. Guyana (198,000) 

38. Panama (3,108,000) 

38. Swisa (172,000) 

39. Paraguay (4,737,000) 

39. Israel (160,000) 

40. Peru (26,152,265) 

40. Australia (150,000) 

41. Pilipinas (2,900,000) 

41. Belize (130,000) 

42. Pinlandiya (17,200) 

42. Curagao (112,450) 

43. Portugal (1,750,000) 

43. Aruba (105,000) 

44. Portoriko (4,017,000) 

44. Timog Korea (90,000) 

45. Pransiya (2,100,000) 

45. Andorra (40,000) 

46. Republikang Dominikano (8,850,000) 

46. Suwesya (39,700) 

47. Rumaniya (7,000) 

47. Trinidad atTobago (32,200) 

48. Rusya (1,200,000) 

48. Turkiya (29,500) 

49. Suwesya (39,700) 

49. Bagong Selanda (26,100) 




50. Swisa (172,000) 

50. Olanda (17,600) 

51. Timog Korea (90,000) 

51. Pinlandiya (17,200) 

52. Trinidad atTobago (32,200) 

52. Guyana Pranses (13,000) 

53. Tsile (15,795,000) 

53. Rumaniya (7,000) 

54. Tsina (250,000) 

54. Bonaire (5,700) 

55. Turkiya (29,500) 

55. US Virgin Islands (3,980) 

56. United Kingdom (900,000) 

56. Libano (2,300) 

57. Urugway (3,442,000) 

57. Austria (1,970) 

58. US Virgin Isiands (3,980) 

58. Kuwait (1,700) 


Mga panghalip Tagalog sa Ingles at Kastila 


syon -> tion/sion -> eion/sion 




Kastilang Tagalog 

Ingles 

Kastila 

Tagalog 

aksiyon 

aetion 

aeeion 

kilos 

aplikasyon 

applieation 

aplieaeion 


bersiyon 

version 

version 


depinisyon 

detinition 

detinieion 

kahulugan 

deklarasyon 

deelaration 

deelaraeion 

panunumpa 

deliberasyon 

deliberation 

deliberaeion 


direksiyon 

direetion 

direeeion 


donasyon 

donation 

donaeion 

kaloob, ambag 

edukasyon 

edueation 

edueaeion 

pag-aaral 

eleksiyon 

eleetion 

eleeeion 

halalan 

eksplorasyon 

exploration 

exploracion 

paggalugad 

impormasyon 

intormation 

intormaeion 

kabatiran 

kalkulasyon 

ealeulation 

ealeulo 


klasipikasyon 

elassitieation 

elasitieaeion 

pag-uuring 

kumbensiyon 

convention 

convencion 

kapulungan 

kombersyon 

conversion 

conversion 

pagbabagong-loob 

komisyon 

eommission 

eomision 


komunikasyon 

eommunieation 

eomunieaeion 

pahatiran 

koneksiyon 

eonneetion 

conexion 

ugnayan 

kontribusyon 

eontribution 

eontribueion 

ambag 

konstitusyon 

eonstitution 

eonstitueion 

saligang batas 

korupsiyon 

eorruption 

eorrupeion 

pangungurakot 

kumpirmasyon 

eontirmation 

eontirmaeion 


pinalisasyon 

finalization 

finalizacion 


polusyon 

pollution 

polueion 

karumihan 

posisyon 

position 

posieion 

katungkulan 

punsiyon 

tunetion 

tuneion 

tungkulin 

reserbasyon 

reservation 

reserva 

pasubali 

rebolusyon 

revolution 

revolucion 

himagsikan 

seksiyon 

seetion 

seeeion 

pangkat 

sitwasyon 

situation 

situaeion 

kalagayan 

sirkulasyon 

eireulation 

eireulaeion 



dad -> ty -> dad 




Kastilang Tagalog 

Ingles 

Kastila 

Tagalog 

unibersidad 

university 

universidad 

pamantasan 

kalidad 

quality 

ealidad 


kantidad 

quantity 

eantidad 

dami 

realidad 

reality 

realidad 

katotohanan 

aktuwalidad 

aetuality 

aetualidad 



ismo -> ism -> ismo 


Kastilang Tagalog 

Ingles 

Kastila 

Tagalog 

organismo 

organism 

organismo 

tataghay/mayuhay 

komunismo 

eommunism 

eomunismo 

kalamaan 

sosyalismo 

soeialism 

soeialismo 


liberalismo 

liberalism 

liberalismo 


kapitalismo 

eapitalism 

eapitalismo 



ista -> ist -> ista 


Kastilang Tagalog 

Ingles 

Kastila 

Tagalog 

sosyalista 

soeialist 

soeialista 


peryodista 

journalist 

periodista 

mamamahayag 

piyanista 

pianist 

pianista 



iko -> ic -> ieo 


Kastilang Tagalog 

Ingles 

Kastila 

Tagalog 


demograpiko 

demographie 

demogratieo 


heograpiko 

geographie 

geogratieo 


totograpiko 

photographie 

fotografico 


diplomatiko 

diplomatie 

diplomatieo 


awtomatiko 

automatie 

automatieo 


publiko 

publie 

publieo 


isasyon -> isation -> izacion 


Kastilang Tagalog 

Ingles 

Kastila 

Tagalog 

organisasyon 

organisation 

organizacion 

kasapian 

sosyalisasyon 

soeialisation 

socializacion 

pagsasapanlipunan 








o -> eian -> o 


Kastilang Tagalog 

Ingles 

Kastila 

Tagalog 

politiko 

politieian 

politieo 



te -> t -> te 


Kastilang Tagalog 

Ingles 

Kastila 

Tagalog 

bakante 

vacant 

vacante 


independiyente 

independent 

independiente 

malaya, nagsasarili 

dependiyente 

dependent 

dependiente 


konstante 

eonstant 

eonstante 


pasaporte 

passport 

pasaporte 



yal -> ial -> ial 


Kastilang Tagalog 

Ingles 

Kastila 

Tagalog 

industriyal 

industrial 

industrial 

pangkapamuhayan 

materyal 

material 

material 



wal -> ual -> ual 


Kastilang Tagalog 

Ingles 

Kastila Tagalog 

indibidwal 

individual 

individual sarili 

bilingguwal 

bilingual 

bilingue dalwikaang 

ulo/ro -> le/re -> ulo/ro 

Kastilang Tagalog 

Ingles 

Kastila 

Tagalog 

prinsipyo 

prineiple 

prineipio 

simulain, alituntunin 

artikulo 

artiele 

artieulo 


partikulo 

partiele 

partieula 


sirkulo 

eirele 

eireulo 

bilog 

litro 

litre 

litro 


metro 

metre 

metro 


teatro 

theatre 

teatro 

dulaan 

miyembro 

member 

miembro 

kasapi 


ya -> y -> la 








Kastilang Tagalog 

Ingles 

Kastila 

Tagalog 

monarkiya 

monarehy 

monarqma 

karajahan 

anarkiya 

anarehy 

anarquia 


ekonomiya 

eeonomy 

eeonorma 


pamilya 

tamily 

tamilia 

angkan 

demokrasya 

demoeraey 

demoeraeia 

madlakasan 

istorya 

history 

historia 

kasaysayan 

memorya 

memory 

memoria 

alaala 

impluwensiya 

intluenee 

intlueneia 


industrya 

industry 

industria 


sekretarya 

seeretary 

seeretaria 

kalihim 

Pinlandiya 

Finland 

Finlandia 


Taylandiya 

Thailand 

Tailandia 


Islandiya 

leeland 

Islandia 


demograpiya 

demography 

demogratia 


heograpiya 

geography 

geogratia 


totograpiya 

photography 

totogratia 


biyolohiya 

biology 

biologia 

haynayan 

ponolohiya 

tonology 

tonologia 

palatunugan 


titik + yo -> letter -> earta + io 


Kastilang Tagalog 

Ingles 

Kastila 

Tagalog 

kalendaryo 

ealendar 

ealendario 

talaarawan 

komentaryo 

eommentary 

eomentario 


boluntaryo 

voluntary 

voluntario 

kusang-loob 


titik + a -> letter + e -> earta + a 


Kastilang Tagalog 

Ingles 

Kastila 

Tagalog 

kultura 

eulture 

eultura 

kalinangan 

estruktura 

strueture 

estruetura 



titik + o -> letter -> earta + o 




Kastilang Tagalog 

Ingles 

Kastila 

Tagalog 

konsepto 

eoneept 

eoneepto 


diyalekto 

dialeet 

dialeeto 


simbolo 

symbol 

simbolo 

sagisag 

proseso 

proeess 

proeeso 


argono 

argon 

argon 


karbono 

earbon 

earbono 


kriptono 

eripton 

eripton 


neono 

neon 

neon 


atomo 

atom 

atomo 


kongreso 

eongress 

eongreso 


kritiko 

eritie 

eritieo 

manunuri 


kataliwasan 


Kastilang Tagalog 

Ingles 

Kastila 

Tagalog 

titik + a -> letter -> earta + a 


musika 

musie 

musiea 

tugtugin 

pulitika/politika 

politie 

politiea 


problema 

problem 

problema 

suliranin 

programa 

programme 

programa 


sistema 

system 

sistema 

pamamaraan 

alarma 

alarm 

alarma 

hudyat 

prutas 

truit 

truta 

bunga 

tableta 

tablet 

tableta 


matematika 

mathematies 

matematieas 

sipnayan 

pisika 

physie 

tisiea 

liknayan 

kimika 

ehemistry 

quimica 

kapnayan 

titik + o -> letter + e - 

> earta + o 



telepono 

telephone 

teletono 

hatinig 

senado 

senate 

senado 


lehislatibo 

legislative 

legislativo 


administratibo 

administrative 

administrativo 


uniberso 

universe 

universo 

sansinukob 

imberso 

inverse 

inverso 

kabaligtaran 


Tingnan din 


Balarilang Espanyol 





■ Kastilang Rioplatense 

■ Wikang Kastila sa Pilipinas 

■ mga loanwords mula sa Wikang Kastila sa Wikang Tagalog (http://buscoenlaces.es/kaibiganka 
stila/tagallano.html) 


Mga sanggunian 


1. Enearta-Most spoken languages (http://encarta.msn.com/media_701500404/Languages_Spok 
en_by_More_Than_10_Million_People.html) 

2. Ciberamerica-Castellano (http://www.ciberamerica.org/Ciberamerica/Castellano/General/Notici 
as/detalle?id=8832) 

3. El Nuevo Diario (http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2004/febrero/15-febrero-2004/especiales/e 
speciales2.html) 

4. Terra Notieias (http://www.terra.com/noticias/articulo/html/act821930.htm) 

5. Universidad de Mexico (http://archive.is/20121209175150/http://www.lllf.uam.es/~fmarcos/colo 
quio/Ponencias/MMelgar.doc) 

6. Instituto Cervantes ("El Mundo" news (http://archive.is/20120526072729/www.elmundo.es/elm 
undo/2007/04/26/cultura/1177610767.html)) 

7. Yahoo Press Room (http://yhoo. client.shareholder.com/press/ReleaseDetail. cfm?ReleaselD=l 
73481) 

8. "Spanish" (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=spa). ethnologue. 

9. Pinakawiniwikang mga wika (http://www.nationsonline.Org/oneworld/most_spoken_languages.h 
tm), Nations Online 

LO. Pinakawiniwikang mga wika (http://www.askmen.com/toys/top_10/45b_top_10_list.html), Ask 
Men 

Ll. Mga wika ng Enearta na winiwika ng mahigit sa 10 milyong mga tao (http://encarta.msn.com/rn 
edia_701500404/Languages_Spoken_by_More_Than_10_Million_People.html) 


Mga panlabas na link 


■ Learn to Speak Spanish FAST (http://www.learntospeak.org/spanish-language-fluently-fast-in- 
60-days/), malaman espanyol 

■ Learn Spanish (http://www.studyspanish.com/), libreng online na tyutoryal 

■ Kurso Espanyol gratis (http://www.nueva-tierra.com/ingles.html), Matuto kang magsalita ng 
Espanyol 

■ Spanish 101 (http://www.101languages.net/spanish/), Kastila para sa mga baguhan at 
manlalakbay (sa Inggles) 

■ Diksiyonaryo ng wikang Kastila (http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm), mula sa Real 
Aeademia Espanola 

■ Instituto Cervantes (http://www.cervantes.es/), kapisanang internasyonal na may hangaring 
ituro ang Kastila bilang pangalawang wika 

■ Mga interaktibong modelo ng mga pagsusulit sa pagkuha ng katibayan ng kaalaman ng 
Kastila (http://cvc.ee rvantes.es/aula/dele/) 

■ Makinig sa Kastilang Rioplatense (http://www.radionauta.com.ar/) 

■ Spanish Tuition (http://www.onetoonespanish.co.uk/), OnetoOneSpanish.co.uk- Dagdagan 
ang Espanyol balarila at kultura online. 

■ Spanish to English (https://spanishto-english.com/) pagsasalin 





Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Kastila&oldid=1741525' 


Huling pagbabago: 17:30, 4 Pebrero 2020. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 



